CAN NE 


Y! 


Yn gosod allan y dygwyddiad angeuol a gymerodd le dydd 
Mawrth, Medi 6, ar y Gledrffordd ger Middle Dyffryn, pan 
gafodd dyn o'r enw John Addis, yr hwn a safai ar y llinell, ei 
daro i lawr gan un o beirianau y Great Western, a'i dynu rhwng 
y peirìant a'r tender, fel y cafodd ei ddarnioi farwolaeth, cyn 
fod neb o'r rhai a safent gerllaw yn gwybod am y dygwyddiad. 


erw 


Trwy Aberdar dewch yma'n dirion, 

I wrando can sydd lawn o gwynion, 
Sef am farwolaeth Ffermwr hynod 

A gadd ar ddydd ryw erchyll ddyrnod. 


Fe ddaeth i'r ffordd yn anffortynus, 
Heb feddwl fod y cerbyd dyrus 

i'w ddal yn gyflym yn y man yna, 
Wyr neb pa dull daw dyrnod/angau 


Fe safodd yno gan fyfyrio, 
Â oedd ei braidd i gyd yn gryno, 
Heb feddwl fawr fod angau'n dyfod, 
I roi iddo farwol ddyrnod, 


Yr ydoedd hwn yn wr gofalus, 

Yr oedd ei feddwl heb ei ddewis 
I gadw'n gyfan gyda'u gilydd, 

Holl feddianau glan ei arglwydd. 


Dilynwyd ef yn ol yr hanes, 

Gan gi oedd ganddo ef o'i gwmpas, 
Ahwn yn wastad yn ei ddilyn, 

Un ffrynd yw ci sy'n anghyffredin. 


||. Yn well na welodd'r ochr yma, 








|| Dilynai'r ei ei holl ddilladau, 


A chorff ei feistr oedd yn ddarnau, 


| Ni chlywodd neb fath gwyn galarus, 


Oedd gan y ci am yr un gweddus. 


|| Gobeithio bod John Addis dirion, 


Wedi cwrddyd a chyfeillion, 


Yn nghwmni Duw yn ninas noddfa, 


|| Ei wraig a'i blant sydd yn galaru, 


Ar ol ei phriod hynod heini, 


i A hyny gydd yn fawr golled, 


Iddi hi a'i phlant ymddifaid, 


Boed iddi drystio yn yr Arglwydd, 





Bydd ef yn gyfaill iddi beunydd, 


Nid oes'r un weddw nac amddifad, 


Na bydd ef iddynt hwy yn geidwad. 


Nawr ni welwn hyn yn olaf, 
Fod bywyd dyn yn llaw'r Goruchaf 

Am hyny, byddwn ninau yn barod, * 
Daw angau i'n cwrdd wyr neb pa ddiwrnod. 





